^anu'uungtn. 

Mánaðarrit til stuffnings kirlcju og kristindómi íslcndinga. 
gefið út af hinu ev. lút. kirkjufélagi fsl. í Vestrheimi. 


RITSTJÓRI JÓN JlJAliNASON. 


16. árg. WINNIPEG, OKTÓBER 1901. 


NR. 8. 


Menntun. 

Eftir séra Fridrik J. Bergmann. 

OröiS menntun er eitt af þungu orðunum í máli voru. 
Vér látum þaö oft líða yfir varir vorar, en vitum ekki, hvað 
vér segjum. Vér álítum, að menntun sé í því fólgin að ganga 
á skóla. það er að vissu leyti rétt, en að öðru leyti ekki. 
það er hœgðarleikr að ganga á skóla og verða heil-mikið fróð- 
ari maðr en áðr, en það er ekki jafn-mikill hœgðarleikr að 
hafa um leið aflað sér hinnar sönnu menntunar. Fróðleikr 
og menntun er sitt hvað. Enginn verðr menntaðr maðr með 
því að tína upp svo og svo marga fróðleiksmola, þó það se 
gott út af fyrir sig. Menntunin ætti ávallt að vera árangr 
skólagöngunnar. Tilsögnin, kennslan, frœðslan ætti að miða 
að því að veita þeim öllum sanna menntun, er tileinka sér 
þekkinguna og frœðsluna. Oft nær hún ekki þessu göfuga 
markmiði. }iað er þá ýmist henni að kenna sjálfri eða þeim, 
sem eiga að fœra sér hana í nyt. 

Hvað er þá sönn menntun? í hverju er hún fólgin? 

Á ensku máli er menntun nefnd cducation. það orð er 
af latneskum uppruna og þýðir að draga út, leiða fram. 
Hugsanin er þá sú, að menntunin eigi að draga ut eða leiða 
fram hina huldu, ónotuðu, hálf-sofandi hœfileika mannsins og 
kenna honum að beita þeim göfuglega og vel samkvæint gjaf- 







arans góöa tilgangi. A dönsku er sama hugmyndin nefnd 
opdragelsc. þaö orð þýðir að draga upp, lyfta þeim á œðra 
stig, er lágt stendr áör, gjöra hann að meira manni, setja 
eitthvað undir fœtr hans, svo sjóndeildarhringrinn verði marg- 
falt stœrri. Á þýzku er talað um erziehung. Sagnorðin, sem 
öll þessi orð eru mynduð af, þýða að draga, þýzka sögnin eig- 
inlega að draga vel, taka í af öllu afli, beita allri orku. Getr 
það átt vel við bæði um þann, er menntunina veitir, og hinn, 
er langar til að eignast hana. Báðir verða að taka á af öllu 
afli, kappkosta að verða samtaka. Hugsun sú, er liggr til 
grundvallar á öllum þessum málum, er sú, að gjöra manninn 
að meira manni, rœkta jarðveg andans sem bezt er unnt, svo 
gáfurnar og hœfileikarnir nái þeim þroska, er bezt má verða. 

ísienzka orðið menntun táknar þá líka einmitt þetta. 
þ»að bendir á mann, sem er á leiðinni til að verða að manni. 
það felr í sér endalaust áframhald, ferðalag upp fjallshlíð, sem 
aldrei tekr enda, en þar sem ferðamaðrinn sjálfr er sífellt að 
vaxa, eftir því sem hann kemr ofar. 

Menntunin er því ekki í því fólgin að bœta við sig svo og 
svo miklum fróðleik. Sumir menn eru eins og einskonar 
alfrœðis-orðabók. þeir hafa ætíð svör á reiðum höndum á öll- 
um svæðum þekkingarinnar. En þeir eru ekki ávallt bezt 
menntuðu mennirnir. þeir geta verið eins og drengir, er 
tínt hafa vasa sína fulla af steinum, en kunna ekkert að hœfa; 
eða eins og lyfsali, sem á lyfjabúð með ótal skápum og hólf- 
um og ágætum lyfjum í þeim öllum, en kann ekki að setja 
þau saman, svo þau verði nokkrum til lífs. 

Vér íslendingar hugsum oft um menntunina að eins sem 
skilyrði fyrir að fá að verða embættismaðr. Hún er nú einu 
sinni heimtuð af þeim. Hugsi einhver sér að verifa citthvaif, 
þá er svo sem sjálfsagt að reyna að menntast til þess að geta 
orðið það. Fyrst og fremst ætti þó hver maðr að láta sig 
mest af öllu langa að verða að manni; allir þurfa þess jafnt, 
bóndinn ekki síðr en hinn œðsti embættismaðr. þegar for 
eldrarnir eru að ala börnin sín upp, ætti þau að hugsa um að 
gjöra sem mest úr þeim að þau eiga kost á. Ekki að tylla 
þeim endilega upp í œðstu stöðurnar í lífinu; það er minnst 



um þaS vert. En aS láta úr þeim verða eins góðan og full- 
kominn mann eða konu og kostr er á. 

Hver rnaðr þarf um fram allt að læra aff luigsa. Að 
sönnu vaknar hugsunin sjálfkrafa hjá öllum að nokkru leyti. 
En það er ekki allt skynsamlegar hugsanir, eða hugsanir, er 
nokkurt gildi hafa. Margar þeirra eru fánýtar, heimskulegar, 
öfugar, oft og tíðum af því menn kunna ekki að beita hugsun 
sinni, hafa ekki lag á að draga réttar ályktanir, eöa greina 
rétt frá röngu. Hugsunin vaknar heldr ekki nema til hálfs 
nema með því móti að hún sé vakin. Hví hefir menntaðr 
maðr fleiri hugsanir yfir að ráða en ómenntaðr? Af því hugs- 
un hans, sem sjálfkrafa hafði verið vöknuð að nokkru leyti, 
var leidd áfram og henni hrundið inn á nýjar brautir á leið 
menntunarinnar. Hver maðr þarf aö læra aö aga hugsun 
sína. Annars er hún eins og óstýrilátt barn, sem hleypr út 
um allar villigötur og getr farið sér að voða. 

A skólunum læra menn þá þetta fyrst og fremst, að beita 
hugsun sinni rétt. Flest af því, sem menn læra á skólunum, 
verðr manni að mjög litlum beinum notum í lífinu. Menn 
læra þar mörg tungumál og gleyma þeim ef til vill öllum 
nema einu eða tveimr. Menn læra þar ósköp af málfrœðis- 
legum reglurn, sem horfnar eru úr huga manns um leið og 
maðr kemr út í lífið. Menn læra þar ósköp af talnafrœði, 
sem ekki einn af hundraði hefir nokkur not af í lífinu. Til 
hvers er nú verið að þessu? Er þetta að eins alvörulaus leikr 
með tímann og féð, sem til þsss er eytt og hvorttveggja er 
dýrmætt? Nei, menn læra þetta allt og hafa alla þessa miklu 
fyrirhöfn ekki eiginlega til að kunna þetta, heldr til þess að 
læra þá vandasömu list, að hugsa rétt og gjöra skynsamlegar 
ályktanir. Vitiö er dýrmætr gimsteinn, er oss hefir gefinn 
verið. En það þarf að fága hann og slípa. Hugsið um allt 
óvitið, sem til er í heiminum, — allar hinar öfugu og óvitr- 
legu hugsanir, er hvervetna gjöra vart við sig og standa 
mönnum svo háskalega fyrir þrifum. Ein hin stœrsta hætta, 
sem yfir lífi vor allra vofir, er sú, að verða flœktir í ein- 
hverri óvitrlegri hugsun, er breytt getr allri stefnu lífs vors og 
leitt oss andlega inn á herfilegustu villugötur. Er þá eigi allt 



til þess vinnanda að aga hugsun sína svo, að henni verði ekki 
eins hætt við þessu, — að hún fái betr greint réttinn frá rang- 
indunum, vitið frá heimskunni, sannleikann frá lyginni? Er 
ekki til þess vinnanda að afla sér dálítillar menntunar, ef hún 
fær að því stutt, að þetta megi lánast? 

þá er stefna mannsins í lífinu. það stendr ekki alveg á 
sama, hver hún verðr. Líf allra manna er undir henni kom- 
ið. Sé hún öfug, þá er maðrinn öfugr og allt starf hans og 
strit öfugt. En þeim manni, er rétta stefnu hefir í aðal- 
atriðunum, — honum verðr mikið fyrirgefið. Góðum mönn- 
um þykir ávallt vænt um hann, af því hann ljær góðu málefni 
ávallt fylgi sitt. Hann lendir ekki með líf sitt út í ófœrur. 
Hann vandar ráð sitt og fylgir því, sem rétt er og satt, 
eins vel og hann hefir vit á. Hann hvarflar ekki frá einu 
til annars. Vill ekki eitt í dag og annað á morgun. Hefir 
ekki þessa skoðun, þegar hann er að tala við þennan, og allt 
aðra skoðun, þegar hann er að tala við einhvern annan. 
Hann er ekki allr á víð og dreif. Skelfing hringla mennirnir 
fram og aftr, og fara alveg með líf sitt á þeim hringlanda. 

Vér íslendingar eigum mikið af góðum gáfum. Vér er- 
um fljótir að skilja og fljótir að nema. það hefir líka ávallt 
verið fjöldi af námfúsum unglingum á meðal vor, hvort sem 
það er nú eða ekki. En það verðr oft svo lítið úr vorum 
andans auð. Vér þekkjum allir marga stór-gáfaða menn af 
þjóð vorri, er leika sér fram og aftr með hugsanir og hug- 
myndir, sem oft eru bæði háleitar, göfugar og fagrar. En 
svo sitr við leikinn. Alvöruna vantar. pessar hugsanir hafa 
engin áhrif á líf og h'fsstefnu þessara manna. það er oftast 
ekki unnt að sjá neina meginreglu fyrir orðum þeirra og at- 
höfnum. Hina siðferðislegu þungamiðju vantar,—viljann, 
er stöðugt heldr í sömu áttina og smáryðr sér braut að tak- 
markinu. Stefnulaust líf er ónýtt líf, — stefnulaus maðr, hve 
gáfaðr sem hann er, gagnslaus maðr sjálfum sér og öðrum. 

En aðal-þýðing menntunarinnar er sú,að koma í veg fyrir 
að lífið verði stefnulaust. Sönn menntun leitast af alefli við 
að gjöra manninn svo upplýstan, að hann viti, hvað hann 
vill. Að hann vilji ekki eitt í dag og annað á morgun. Aö 



hann vilji það eitt, sem vit og farsæld er í. Hún leitast líka 
við aö gjöra manninn svo einbeittan, aS hann fylgi vilja sín- 
um fram meS einurS og atorku og láti ekki heimskuna né hé- 
gómann glepja sjónir fyrir sér. Hún dregr hœfileika manns- 
ins saman og safnar þeim á einn brennipunkt. þeir hætta þá 
aS vera allir á dreifing hingaS og þangaS eins og alvörulausir 
drengir aS fánýtum leik. 

þess vegna þurfum vér svo bráS-nauSsynlega á menntun 
aS halda, til þess lífiS vort ekki lendi í stefnulausu flakki fram 
og aftr bæSi andlega og líkamlega. þaS þarf aS brýna vilja 
íslenzkra unglinga, svo þeir fái notið hinna góðu hœfileika, er 
þeir hafa þegið. þaS þarf að sýna þeim fram á, hvernig c- 
gæfan eltir stefnuleysiS og hringlandann á hælum. 

Stefnulaus maðr, sem ekki veit, hvað hann vill, er líka 
ávallt skoffana\a.us maSr. Honum er eiginlega sama um 
allt; hann álítr, að hér um bil allt geti svona nokkurn veginn 
veriS jafn-gott. Hann fylgir ekki neinu fram. Til þess 
þykir honum ekki nógu vænt um neitt. Hann gjörir oft 
gys aö því, er öSrum er mest áhugamál. Hann rífr það 
oftast nær niðr, er aðrir vilja framkvæma. Einhverju sinni 
kann hann aS verða heitr fyrir einhverju, og hamast þá í bili. 
En það er þá oftast nær einhver fánýt, óframkvæmanleg hug- 
mynd. Enda er hann óðar hættr, því endingin er engin. 
þaS er mikið til af þessu meðal vor íslendinga. Vér verðum 
þess dagsdaglega varir. það lamar þjóSlíf vort og varpar 
einhverjum vonleysis-blæ yfir íramfarabaráttu vora alla. 

íslenzku ungmenni! Langar yðr inn í hóp hinna skoS- 
analausu manna? Er hann ekki nógu stór áSr? Hví er hann 
svo voveiflega stór? Af því menntunarleysið er svo mikið. 
því sönn menntun er meðal annars í því fólgin að koma auga 
á eitthvert andlegt mál, sem maðr elskar af öllu hjarta. 
Utan um það mál myndast sannfœring manns,—traust og 
haldgóð eftir því, hve mikið maSr elskar málefniS. Unglingr, 
sem ekkert elskar, fær aldrei neina sannfœring. Umað gjöra, 
að opna augu hans og sýna honum eitthvaS, sem er svo gott 
og göfugt, aS það veki kærleikann, er sefr eins og barn á 
beSi í brjósti hans. það er til annar kærleikr en sá, sem 



bundinn cr viö þennan líkamlega heim. það er til sá kær- 
leikr, er seilist inn í andans heim. Að opna augun, svo þau 
fái séö þangaS, og láta hitann þaðan leggja inn aS hjörtunum, 
— þaS er hlutverk menntunarinnar. ViljiS þér ekki öll eign- 
ast eitthvaS til aS elska, — eitthvaS, sem væri svo gott og 
göfugt, aS þér gætuS hugsað um þaS alla æfi og variS öllum 
kröftum ySar til aS hlúa aS því og friSa um það? 

þér vitiS öll, hve mikil mannleg viðkvæmni er. Manns- 
sálin er eins og rafmagnsvél. Ef maðr hróflar viö henni, 
hrjóta neistar; þaS leiftrar fyrir augum vorum. Tilfinningar 
vorar ráSa athöfnum vorum ekki síðr en vitið og skynsemin. 
þær eru svo sterkar, aS þær spyrna oft af sér öllum böndum 
og gjörast einvaldar. Fer þá vanalega ekki vel. þaS er eins 
og þegar villimaSr brýzt til valda hjá þjóS, þar sem siSmenn- 
ingin stóð í blóma. I innstu afkimum eSlis vors sitr eitthvað 
meS glóandi augu í myrkrinu, sem vér höfum beig í oss viS. 
þaS eru ástríSur vorar. þær geta stokkiS fram úr myrkrinu, 
þegar vér sízt eigum von á. þær geta lagt í eySi hiö fegrsta 
og göfugasta lífsstarf, — lagt þaS í svartar, rjúkandi rústir. 
þessi hætta vofir yfir lífi allra manna. Hvernig verðr henni 
afstýrt? 

Einungis meS því að kenna hinu villta og óstýriláta 
mannshjarta aS slá upp aS hjarta drottins. Trúin á hann er 
hiS eina, er temr hiS villta í manneSlinu. Hin sanna 
menntun leiSir manninn því fram fyrir hann og inn í samfé- 
lagiS við hann. þaS er hiS háleitasta hlutverk hennar. Tak- 
ist henni þaS ekki, verSr öll fyrirhöfn hennar að eins hálfverk, 
sem ekki nær tilgangi sínum. Maðrinn verSr ekki aS manni 
nema sem kristinn maSr. Hugmyndin menntun er í órjúfan- 
legu bandalagi viS kristindóminn. Enginn er inenntaSr maSr, 
í orSsins eiginlega skilningi, nema sá, sem um leið er herra 
yfir sjálfum sér. En enginn er herra yfir sjálfum sér, svo 
hann sé óhultr, nema annar œSri hafi vald yfir honum. Hinn 
almáttugi kærleikskraftr af hæSum þarf aS hafa náS traustum 
tökum á tilfinningalífi voru áðr en vér eigum það skiliS aS 
kallast menntaðir menn. 

þegar eg hugsa um menntaSan mann, hugsa eg fyrst og 



1X9 

fremst um góðan og göfugan mann, með trausta og einlæga 
lund, sem ætíS er óhætt aS treysta. Eg hugsa þá líka um 
mann, er agaö hefir hugsun sína og kann að beita henni rétt; 
hann talar skipulega og sannfœrandi og er fœr um að leið- 
beina öðrum. Eg hugsa um stefnufastan mann, er fylgir 
föstum meginreglum í lífi sínu, keppir stöðugt að einhverju 
ákveðnu miði til heilla fyrir það mannfélag, er hann býr í. 
Eg hugsa um vitran mann, sem stöðugt er að reyna að greiða 
úr þeirri hugsanaflœkju og stýra rétta leið gegn um það öfug- 
streymi hugsananna, er hann ávallt verðr var við kringum 
sig. Eg hugsa að lokum um trúaðan mann, sem elskar af 
hjarta allt gott og göfugt og hefir brennanda áhuga á að ljá 
sig allan í þjónustu þess, ef verða mætti, að sá kraftr, er hon- 
um hefir léðr verið, gæti orðið til þess að framkvæma vilja 
hans, er mannkynssögunni stýrir. 

r 

Sigrbjörn Astvaldr Gíslason, 

guðfrœðis-kandídat, sem ritað hefir greinina um ,, kritíkina í 
Danmörk“ í þessu blaði ,,Sam. “, útskrifaðist frá prestaskól- 
anum í Reykjavík í fyrra og hefir þetta síðasta ár dvalið er- 
lendis, lengst af á Jótlandi (hjá presti einum, Bjarnesen að 
nafni, af íslenzkum ættum, í Gudum nálægt Lemvig) til þess 
að kynnast kirkjulífi Dana og Norðrlandabúa yfir höfuð. 
,,Verði ljós!“ hefir flutt nokkrar greinir frá honum þaðan. I 
sumar ferðaðist hann fyrst til Norvegs og var þar allan Júlí- 
mánuð. I Kaupmannahöfn var hann á afar fjölmennum 
heimatrúboðsfundi snemma í Agúst. Alls tóku um 1,300 
manns þátt í því fundarhaldi, þar af 300 frá Norvegi, 100 frá 
Svíþjóð og 7 eða 8 frá Finnlandi. Undir eins eftir þann fund 
fór hann til Svíþjóöar á hinn sjötta ,,skandínaviska stúdenta- 
fund með kristilegu prógrammi 11 , er haldinn var í Leckö-höll 
við stöðuvatniö Væni. Og voru þar saman komnir 425 
,,stúdentar“ (yngri og eldri menntamenn) af öllum Norðr- 
löndum. Um lok Ágústmánaðar var hann að búa sig til ís- 
lands. Jíangað fór hann til þess búinn að vinna þar að 
kristilegri trúarvakning. Og hefir félag hinnar svo nefndu 



I 20 


,,innri missíónar“ í Danmörk veitt honum til þess verks 
nokkurn fjárstyrk. Óska víst allir kristilega hugsandi íslend- 
ing, aö fyrirtœki þaö megi blessast. 

Hr. Sigrbjörn er ungr maör, með brennanda áhuga fyrir 
málefni kristindómsins og velferö íslenzku kirkjunnar, og aö 
ööru leyti rnjög vel gefinn. 

Eins og grein hans, sem birtist nú í ,,Sam. “ og fer hér á 
eftir, ber með sér, sendum vér honum í sumar fyrirspurn um 
það, hvernig almennt væri litið á gamla testamentis ,, kritík- 
ina“ meöal kirkjumanna í Danmörk. Fannst oss enginn lík- 
legri en hann til að geta frœtt oss og lesendr blaðs þessa vel 
og áreiðanlega um þaö efni, þar sem hann hefir einmitt dval- 
ið í Danmörk í þeim tilgangi að kynna sér trúarlífið og krist- 
indómsmálin þar til hlítar. Sennilega verðr sú skoðan á 
, ,kritíkinni“ ofan á í kirkjunni á íslandi, sem helzt ræðr 
meðal Dana. 

Annars má geta þess, að á fundi heimatrúboðsmanna í 
Kaupmannahöfn, þeim er þegar hefir verið nrinnzt á, var fé- 
lag eitt stofnað, sem hafa skyldi það hlutverk að afla mönnum 
þekkingar á biblíu-, ,kritíkinni“ nýju og beita gegn henni bæði 
sókn og vörn. í stjórn þess félags eru tveir menn úr hverju 
hinna skandínavisku landa. Félagið hefir í huga að styöja 
vel gefna unga menn, sem þykja því vaxnir aö komið geti 
fram opinberlega í rœðu og riti gegn því, er ,,Verði ljós!“ 
kallar ,,niðrstöðu hinna vísindalegu rannsókna“. Og enn 
fremr ætlar félag þetta aö gefa út ýms rit gegn ,,kritíkinni“, 
bæði vísindaleg og alþýöleg. 


,,Kritíkin“ í Danmörk. 

þ»ar sem þér, herra ritstjóri, hafið rnælzt til þess, að eg 
skýrði frá, hvernig prestar hér í Danmörk líta á hina svo 
kölluðu ,,biblíukritík“, mun eg með fám orðum leitast við að 
gjöra það, að svo miklu leyti sem mér er kunnugt. 

það ber vott um töluverðan ókunnugleika að staðhœfa, 
eins og sumir gjöra, að allir prestar hér í landi samsinni 



biblíukritíkinni í þeirri mynd, sem hún er kennd á Hafnar- 
háskólanum, a 5 ,,missíónarprestunum“ einum fráteknum. 

Eg skal leyfa mér að nefna einstök dœmi. 

þaö mun óhætt að telja Askov-lýSháskóla og kjörsöfnuð- 
inn þar meðal beztu stöðva stefnu þeirrar, sem kennd er við 
Grundtvig. Formaðr skólans, Ludvig Schröder, guðfrœðis- 
kandídat, er algjörlega mótfallinn biblíukritíkinni; fer hann 
um hana ómildum orðum, þegar því er aS skifta. Kjörprestr- 
ínn þar er henni sömuleiðis fjarstœðr. Séra Monrad, prestr við 
Marmarakirkjuna í K.höfn, einn af forvígismönnum Grundt- 
vigs-stefnunnar, hefir þráfaldlega í blaði sínu ,, Dansk Kirke- 
tidende“ flutt greinar gegn biblíukritík bæSi eftir sjálfan 
sig og aSra. Mér er og kunnugt um, aS ýmsir aðrir prestar 
hér í landi bæSi meSal Grundtvigs-manna og þeirra, sem í 
engum ákveSnum flokki teljast, eru að miklu og öllu leyti frá- 
hverfir kritíkinni við háskólann. AS því er heimatrúboðiS 
snertir, er því ekki aS neita, aS einstaka prestr innan þeirrar 
stefnu aðhyllist kritíkina aS miklu leyti; en þeir eru sárfáir. 
Allr þorri þeirra snýr algjörlega aS henni bakinu. 

Eg hefi ekki hitt neina trúaSa leikmenn hér í landi, sem 
aðhyllast þessar kenningar prófessoranna um gamla testa- 
mentið. þeir búast viS, að svo muni fara um mestan hluta 
gamla testamentis kritíkarinnar sem áðr fór um Tybingen- 
kritíkina á nýja testamentinu. 

Biblíukritík sú, sem kennd er á háskólanum í Höfn, er 
að mestu leyti hin sama og kennd er við prestaskólann f 
Reykjavík, nema hvað meira er farið út í einstök atriði við 
háskólann, eins og við er að búast. Flest-allir eða allir guð- 
frœðisprófessorarnir í Höfn rnunu vera kritíkinni meS- 
mæltir; og því var þaS, að ýmsir merkir prestar úr öllum 
höfuðstefnum dönsku þjóðkirkjunnar fóru þess á leit í vetr, 
að skipaSr væri nýr dócent í gamla testamentis skýring við 
háskólann, sem væri mótfallinn biblíukritíkinni. Sú mála- 
leitun hefir þó ekki enn fengiS neina áheyrn svo eg viti. 

Skyldi einhver spyrja, hvernig því víki viS, að biblíu- 
kritik sé kennd við háskólann danska og þó þegi alir þorri 
starfsömustu prestanna um hana eða sé henni opinberlega 



122 


mótfallinn, þá svara eg því með þeim orðum, sem einn trú- 
aðr prestr grundtvigskr sagði við mig um daginn,er við áttum 
tal um þetta atriði. Hann sagði: ,,Satt er það, að flestir 
hafa komið með meiri eða minni kritík frá háskólanum nú 
upp á síðkastið, en hún hverfr tiltölulega fljótt hjá flestum 
þeirra, er þeir fara að starfa í söfnuðunum. þeim reynist 
svo, að almenningr þarf frekar á öðru að halda en getgátum 
prófessoranna. ‘ ‘ 

Að lokum vil eg geta um það, sem sœnskr prestr sagði 
við mig, er við höfðurn hlustað á prófessor frá Uppsölum flytja 
fyrirlestr um biblíukritík á stúdentafundinum í Leckö-höll, 
er haldinn var um miðbik þessa mánaðar. Prófessorinn haföi 
lýst efasemdum sínum, ekki að eins um gamla testamentið, 
heldr og unr kennimannlegu bréfin og 2. bréf Pétrs. Eg 
spurði þennan sœnska prest, hvort trúað fólk í Svíþjóð hefði 
almennt slíkar skoðanir á ritningunni, og svaraði hann því 
svo: ,,Nei, því fer fjarri. Prófessorarnir eru sannarlega 
ekki öfundsverðir af efasemdum sínum og getgátum, er standa 
í dag og falla á morgun. Oss hinum nœgir að trúa guðs orði 
og reyna að lifa eftir því. “ 

Staddr á Gudum-prestssetri 30. Ágúst 1901. 

SlGRBJÖRN Á. GÍSLASON. 

Nokkrar menntamála-bendiiig’ar. 

Eftir séra Jón J. Clemens. 

Kristilega siðfrœðin er eðlilega í samrœmi við kristilegu 
trúfrœðina. Siðferðið fer eftir trúnni. Sé einhver t. d. trú- 
laus, trúi hann ekki á réttlátan og gœzkuríkan guð, trúi hann 
ekki, að líf sé til eftir dauðann, þá verðr hann kærulaus urn 
sín sáluhjálpar-efni og lifir að eins fyrir þennan heiin, án þess 
að taka neitt tillit til annars lífs eða dómsins. Siðferðið fer 
eftir trúnni. Til þess að geta lifað kristilega verðr maðr ekki 
að eins að játa kristna trú, heldr verðr trúin að búa í hjartanu. 

Vér tölum um eilíft líf. En það er eitt að tala um það 
og annað að trúa því, að það sé til. Eg held þó, að innst í 
hjarta sínu hafi hver maðr að minnsta kosti þá von, ef ekki 



trú, að eilíft líf sé til. Fáir eru þeir, sem ekki fegnir vildi 
vita, hvernig þeir eiga a‘ð lifa hér á jörðu til þess að þeir geti 
orðið sælir annars heims og að eilífu. Ekki trúi eg öðru en 
að allir myndi vilja lifa hér í heimi svo, að þeir ver'ði eilíflega 
sælir, væri þeir vissir um, að þeir þekkti hina réttu aðferö, — 
væri þeir sannfœrðir um, að trú þeirra sé áreiðanleg, og kœmi 
trúarkröfurnar ekki of mikið í bága við kröfurnar, sem holdið 
gjörir, og veraldlega hagsmuni þeirra. 

Vér, kristnir menn, trúum, að til sé að eins einn vegr til 
sáluhjálpar. En vér komumst ekki á þann eina veg nema 
því að eins að vér séum einlægir. Margir breyta gegn betri 
vitund. En skilningr þeirra á því, sem þeir læra, er talsvert 
misjafn. þótt vér kunnum boðorðin utan bókar, þá er engan 
veginn sagt, að vér skiljum þau og hjartað sé búið að læra 
þýðing þeirra. 

Margir leggja mikla áherzlu á þekkinguna. þ»á rnenn 
þekki eg, sem allt vilja læra og vita. Og sannarlega er lær- 
dómsfýsnin ekki vítaverð. Lærdómrinn er nytsamlegr. En 
það ættum vér þó ætíð að hafa hugfast, að hann er ekki eða 
ætti ekki að vera takmark. Hann er að eins meðal, sem vér 
notum til þess að ná settu takmarki. Margir virðast gjöra 
lærdóminn að takmarki. j)eir læra til þess að kornast í 
lærðra manna tölu, svo upp sé til þeirra litið og virðing borin 
fyrir þeim. þegar þeir þykjast vera orðnir ,,lærðir“, finnst 
þeim þeir vera orðnir of miklir til þess að gegna hinum lítil- 
fjörlegustu störfum lífsins, upp úr því vaxnir að geta borið 
virðing fyrir þeim, sem ekki haf.i átt þess kost að ,,mennt- 
ast“. En þesskonar uppskafniagar eru ekki lærðir eða 
menntaðir, enda þótt þeir kunni að hafa „gengið í skóla. “ 
Tilgangr sannrar menntunar er að gjöra manninn betri og 
fœrari til að gegna skyldum þeim, sem á honum hvíla í þeirri 
stöðu, sem hann er kallaðr til. Sönn menntan gjörir rnann- 
inn auðn.júkan og lítillátan, sökum þess að því meira sem 
maðrinn lærir, því menntaðri sem hann verðr, því meira finnr 
hann til þess, hvað hann er fáfróðr og vanmáttugr. 

Á þessari þekking finnst mér rnikill skortr vor á meðal. 
Til þess að geta lært það, sem mest á ríðr, að jækkja veginn 



124 


til eilífs lífs, veröum vér fyrst að læra þaS, að vér erum sjálfir 
þekkingar-snauðir og að þekking vor nœgir ekki til þess að 
afla oss þeirrar menntunar, sem gjörir menn að spekingum 
í guðs ríki. 

I þessu sambandi kemr mér til hugar mál, sem eg hefi 
oft hugsað um. Eg hefi þegar sagt, að mikill skortr sé á 
þessari þekking mannsins á sinni eigin fáfrœði. Ekki hvað 
sízt finnst mér þetta vera svo hjá oss íslendingum. Verald- 
lsga menntanin er þar víst all-oft gjörð að aðal-endimarki 
lífsins. Menntamaðrinn og gáfumaðrinn er hafðr í hávegum. 
En sjaldan er eins mikið tillit tekið til þess, hvort hann er 
góðr, eins og hins, hve vel að sér og gáfaðr hann er. Allr 
þorri fólks vors virðist hafa meiri mætr á því, sem lýtr að 
gáfum, skilningi, vitsmunum, heldr en mannkostuin. Hug- 
vitsmaðrinn, sagnfrœðingrinn, skáldið, mælskumaðrinn eru 
hátt upp hafnir, og lofrœðurnar um þá eru á hvers manns 
tungu. Ekki segi eg, að þeir eigi það ekki skilið. þeim 
heiðr, sem heiðr hejTÍr. En það gremst mér, er eg sé góða 
manninn, guðhrædda manninn, mannvininn, sem sér í lagi 
hefir gjört sér far um að mennta hjartað, einskisvirtan og 
fyrirlitinn. 

því stœrri sem sjóndeildarhringr mannsins er, því meira 
hefir hann að læra, því fleira að sjá og hugsa um. Eitt af 
því, sem sannr kristindómr gjörir fyrir þann einstakling og þá 
þjóð, sem veitir honum viðnám í hjarta sínu, er það að víkka 
út sjóndeildarhring hugans og hjartans. Hann lyftir einstak- 
lingunum og þjóðunum upp á háan sjónarhól, þar sem sól- 
stafir guðs kærleika sjást skínandi í allri sinni dýrð, og sýnir 
þeim þaðan öll undr himins og jarðar. Hann kennir þeim 
þar að þekkja kærleikann, skaparann, endrlausnarann, og 
kennir þeim að elska meðbrœðr sína. 

þetta er sönn þekking, —þekking, sem grundvölluð er í 
hjartanu, en ekki í höfðinu, — þekking, sem gjörir menn sæla 
um eilífar aldir. þetta er sú eina þekking, sem aldrei líðr 
undir lok eða fellr í \erði. Hún verðr ekki frá neinum tekin. 
Hún sprettr upp í hjartanu sem lifandi árstraumr til að svala 
þorsta mannsandans og til að vökva rœtr dyggðablómanna, 
sem kristindómrinn gróðrsetr þar. 



Meira er undir því komiö en margir hyggja, á hverskonar 
skóla unglingarnir fá menntan sína. Vér höfum tvennskonar 
skóla um aö velja fyrir ungmenni þau, sem vilja leita sér œöri 
menntunar: ríkis skólana og kirkju-skólana. þeir skólar, 
sem engan trúarlegan grundvöll hafa, geta aö eins veitt 
kennslu í veraldlegum frœöum. Veraldleg þekking er að vísu 
gagnleg, sé vel á haldið; en hún getr einnig verið skaðleg. 
Sé hún talin eina þekkingin, sem nauösynlegt sé að afla sér, 
þá fer verr en skyldi. En hætt er við, að sú skoðan komist 
inn í ungmenni þau, sem eingöngu ganga í trúarbragðalausa 
skóla, því áhrifin utan að miða oftast nær í þá átt. A þeim 
árunum, sem flestir verja til náms, œskuárunum, hneigist 
maðrinn oftast nær að þeirri stefnu, sem ræðr lífi hans þaðan 
í frá Öllum ætti því að vera ljóst, hve nauðsynlegt það er 
fyrir unglingana að stunda nám sitt í þeim skólum, sem beina 
hug þeirra og hjarta í rétta, kristilega átt. þær æðri mennta- 
stofnanir, sem eru undir stjórn og áhrifum kristinna manna, 
hafa þann kost fram yfir ríkis-skólana, sem engan trúarlegan 
grundvöll hafa, að andrúmsloftið kristilega, sem nemendrnir 
draga að sér og lifa í, er heilnæmara fyrir þá en vantrúar- 
andinn, sem víða er ríkjandi í veraldlegu skólunum. Foreldr- 
ar unglinganna geta því verið öruggari um þá, í þessu tilliti 
að minnsta kosti, en í þeim skólum, þar sem sjaldan eða 
aldrei er minnzt á nafn guðs. Eg segi aldrci vegna þes eg 
hefi heyrt getið um skóla, sem tekr það beinlínis fram í grund- 
vallarlögum sínum, að þar skuli guð aldrei nefndr á nafn. 

Að því skapi, sem einstaklingar og ]?jóðir vakna til með- 
vitundar um það, að menn eru ákvarðaðir til félagslegs sam- 
lífs, skapaðir til þess að lifa saman, heyra hver öðrum til, 
vinna að sameiginlegri velfarnan, bera hver annars byrði, 
batnar velmegan þeirra og farsæld. þeir mannflokkar, 
sem fullir eru af þjóðernislegu drambi eða af öðrum 
ástœðum vilja sem minnst mök hafa við annað fólk, 
tapa meir en þeir grœða. Eg er því hjartanlega samþykkr, 
sem séra Helgi Hálfdanarson segir í Siðfrœði sinni: ,,Að 
gjöra eigin þjóð sína og þjóðerni að átrúnaðargoði er heiðing- 
leg stefna. “ Hver ]?jóð hefir sitt sérstaka hlutverk að vinna, 



sem guö hefir ákveðiö henni. Mannkynið er eins og afar 
stór verkvél. Hver þjóö er hjól í þeirri vél og einstakling- 
arnir tannir í hjólunum. Hvert hjól og hver tönn hefir sitt 
verk, og einn partrinn er upp á annan kominn. Enda þótt 
ein þjóö hafi einhverja yfirburöi fram yfir aðra, þá ætti hún 
ekki aö miklast af því. Hver siöuð þjóö hefir sína yfirburöi. 

Hafi menn komizt til meövitundar um þetta og sé knúöir 
til starfsemi í guös ríki af kærleika til guðs og náungans, þá 
eru þeir aðnjótandi sannrar þekkingar, og með fyllsta rétti 
má segja, aö þar sé menntaðir menn. 

Nauðungar-yíli'Iýsing'. 

Sigurör Júlíus Jóhannesson, sem inngöngu fékk á presta- 
skólann lúterska í Chicago í fyrra haust, en varð að bætta þar 
sökum þess að ekki fengust fullnœgjandi vitnisburðir um for- 
tíð hans á íslandi, skýrir nú frá því á prenti, að eg hafi í vor, 
sem leið, veitt samþykki mitt til þess, aö hann fœri aö 
prédika fyrir íslendingum í Washington-ey í Wisconsin. þó 
aö það sé fjarri mér aö vilja standa í neinni ritdeilu viö hann 
út af öfgum hans og vaöli, og þó að þetta sé í rauninni smá- 
munir í samanburði við margt annað, sem hann fer rangt 
með, neyðist eg þó til að lýsa opinberlega yfir því, aö fyrir 
þessum sérstöku ummælum hans er ekki hinn minnsti flugu- 
fótr. Og í mesta bróöerni vildi eg nú mælast til, aö hann 
leiðrétti þetta hiö bráöasta og kannist viö þaö án allra vafn- 
inga, aö hann hafi hér farið með algjör ósannindi. 

Winnipeg, 9. Október 1901. 

Jón Bjarnason. 


Séra Friðrik J. Bergmann á ekki til muna viö kennslu á 
Wesley College fyrr en langt er liðið á þennan mánuö. Is- 
lenzkir nemendr voru þar, svo sem viö mátti búast, mjög fáir, 
þá er skólinn f mánaðarbyrjan var settr. það varö því að 
ráði með skólanefndarmönnnum kirkjufélags vors og sam- 
þykkt af manni þeim, er veitir Wesley College forstöðu, að 
séra Friðrik skyldi að all-miklu leyti verja tíma sínum langt 
fram í þennan mánuö til þess aö kynna fólki voru tœkifœri 
þaö fyrir íslenzk ungmenni til aö nema tungu vora og bók- 
frœði, sem nú stendr þeim til boða við þessa menntastofnan, 
auk annarra almennra námsgreina, sein þar er veitt tilsögn í. 
í því skyni hefir séra Friðrik þegar ferðazt til Argyle-byggðar 
hér í Manitoba. Og hefir hann von um, aö sá árangr veröi 



af þeirri fer '5 hans, aö þaðan komi dálítill hópr nemenda. 
Einnig ferðast hann suðr til íslendinga-byggðarinnar í Minne- 
sota, þar sem söfnuðir þeir eru, sem séra Björn B. Jónsson 
veitir þjónustu. Og má ætla, að sú ferð hafi einnig nokkurn 
árangr. — Vér vonum, að þeir verði ekki svo fáir af löndum 
vorurn, sem nota menntunartœkifœri þetta hið nýja, þegar 
fram líða stundir og þeir hafa verulega áttað sig. Lakast er, 
að heilsa séra Friðriks er engan veginn vel sterk. 


Séra Björn B. Jónsson, skrifari kirkjufélags vors, hefir í 
heilan mánuð (frá 3. Sept. til 3. Okt.) verið að heiman, á 
missíónarferö til íslendinga á Kyrrahafsströndinni. Fór hann 
þar um all-víða, fast norðr að Canada-landamærum og í suðr- 
átt til Portland í Oregon-ríki, prédikaði þrisvar og talaði auk 
þess eitt sinn á annan hátt til íslendinga á fjölmennri sam- 
komu í Ballard rétt út frá Seattle, Wash., þar sem einna flest 
íslenzkt fólk á aðsetr í þeim vestrbyggðum. 

I næsta blaði ,,Sameiningarinnar“ búumst vér við að 
koma með ritgjörð frá séra Birni sjálfum um þessa langferð 
hans í þarfir kirkjufélagsins. En geta má þess nú þegar, að 
á vestrleiðinni brá hann sér til Yellowstone Park, hins mikla 
undralands í norðvestrhorninu á Wyoming-ríki, sem sökum 
hinnar óviðjafnanlegu náttúrudýrðar var gjört að allsherjar 
skemmtigarði Bandaríkjanna og friðað með lögum árið 1872. 
Líklega er séra Björn fyrsti íslendingrinn, sem hefir orðið svo 
frægr að koma á þær stöðvar og sjá náttúru-undrin þar með 
eigin augum. 

Séra N. Steingrímr porláksson þjónar nú söfnuðunum í 
Pembina og Grafton með söfnuði sínum heima hjá sér í Sel- 
kirk. Hafa hinir fyrrnefndu söfnuðir gjört við hann samn- 
ing því viðvíkjanda. 


S,tud. theol. Gunnlaugr W. Jónsson veitti fólki í þing- 
vallanýlendu kirkjulega þjónustu frá því skömmu eftir kirkju- 
þing þangað til seint í Ágúst. Síðan prédikaði hann á ýms- 
um stöðum: í Fyrstu lút. kirkju í W.peg, í Selkirk (tvo 
sunnudaga) og í prestakalli séra Friðriks J. Bergmanns í 
Pembina Co., N.-D. Síðasta sunnudaginn í Septembermán- 
uði prédikaði hann í kirkju Argyle-safnaða. Undir eins eftir 
það lagði hann á stað austr til prestaskólans í Philadelphia — 
með hlýrri þökk frá oss öllum fyrir framkomu sína vor á með- 
al í sumar. Óskanda og vonanda, að ástœður hans banni 



128 


honum ekki að ganga aS prestskap hjá löndum hans hér 
vestra, þá er guðfrœðisnámi hans á næsta vori er lokið. 

Bókasafn kirkjufélagsins hefir fengið að gjöf þessarbœkr: 
Vídalíns postillu, K. höfn 1827, og Sjöorðabók sama höf., 
Hólum 1753, frá hr. Sigbirni Hofteig; Aldamót, leikrit séra 
Matt. Jokkumssonar, W.peg 1901, frá hr. Ólafi S. þorgeirs- 
syni; ísland um aldamótin, eftir séra Friðrik J. Bergmann, 
frá höf.; Waysen-húss-biblíuna ísl., K.h. 1747, frá hr. Friðj. 
Friðrikssyni. — þökk fyrir gjafir þessar. Jón Bj. 


Gjörðabók kirkjuþingsins á Gimli var, undir eins og 
prentan hennar var lokið, send til útsölu öllum þeim, sem á 
því þingi sátu. það var í þeirri von, að allir seldi allt, sem 
til þeirra fór. Engum voru send fleiri eintök af ritlingnum 
en líkur voru til að hann gæti selt. Einn þingmaðr (hr. 
George Peterson í Pembina) sendi um hæl borgunina fyrir öll 
eintökin, er hann var beðinn fyrir. það voru greið og góð 
skil, sem vert er að þakka og geta um öðrum til eftirbreytni. 
Hinir allir eru nú vinsamlega um það beðnir að láta ekki ritið 
liggja hjá sér óselt. þeir, sem kirkjuþingið fól að sjá um 
prentan þingtíðindanna, þurfa að fá andvirði allra eintakanna, 
sem send hafa verið út, fljótt og skilvíslega, til þess í tíma að 
geta borgað prentunarkostnaðinn. 

Verð kirkjuþingstíðindanna er að eins 15 cent. 

Saga kirkjufélagsins, sú er gjörðist á síðastliðnu ári, er 
öll í þeim ritlingi, og margt fleira, sem hverjum kirkjulega 
hugsanda íslendingi hér er nauðsynlegt að vita. — Ritið er 
engan veginn tómt registr. 

ÚEIMREIÐIN", eitt fjölbreyttasta og skemmtilegasta tímaritið á ís- 
elnzku. Ritgjörðir, mynclir, sögur, kvæði. Verð 40 cts. hvert hefti, 
Eæst hjá H. S. Bardal, J. S. Borgmann o. fl. 

,,ÍSAFOLD“, !ang-mesta blaðið á Íslandi, kemr út tvisvar í viku allt árið; kostar 
í Ameríku $1.50. Ilalldór S, Bardal, 557 Elyin Ave,, Winnipeg, er útsölumaðr. 

.VERÐI LJÓS !“— hið kirkjulega mánaðarrit l'eirra séra Jóns Helgasonar 
og Haralds Níelssonar í Reykjavík — til sölu í bókaverzlan Halldórs S. Bardal 
í Winnipe g og knstar 60 cts. __ 

,,KENNARINN“, mánaðarrit til notkunar við kri-tindómsfrœðslu barna í sunnu- 
dausskólum og heirrahúsum; kernr út í Minneota, Minn. Argangrinn, 12 nr.. 
kostar að eins 50 cts. Ritstj íri séra Björn B. Jónsson. Útg. G. B, Björnson 

,,SAMEININGIN“ kenir út mánaðarlega,12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 
árg.; greiðist Jyrir fram. —Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, Maaritoba, 
Canada. —Útgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstjóri), Friðrik J. Bergmann, Ólafr S. 
porgeiroson, Björn B Jónsson og N. Stíingr'mr porlaksson. 



